oo E S 5 
a N i 


Okutya Mukama engule y'amagezi, okukola emirembe n'obulamu 
obutuukiridde okukulaakulana; Bombi birabo bya Katonda: 

era kigaziya okusanyuka kwabwe nti mwagala. Ekikolo ky'amagezi 
kwe kutya Mukama, era amatabi gaakyo bwe bulamu obuwanvu. 
Ekkanisa ya 1:18,20 . 


Laba emirembe egy'edda, era olabe; Waliwo obwesige bwonna 
obwaliwo mu Mukama, era nga butabulatabula? Oba wabeewo 
mu kutya kwe, n'alekawo? Oba ani gwe yali anyooma, ekyo 
ekyamuyita? Abo abatya Mukama tebajja kujeemera kigambo kye; 
Era abo abamwagala bajja kukuuma amakubo ge. Abo abatya 
Mukama bajja kunoonya ekyo ekiba kirungi, nga bamusanyusa; 
Era abo abamwagala balijjula amateeka. Abo abatya Mukama 
aliteekateeka emitima gyabwe, era mwetoowaze emyoyo gyabwe 
mu maaso ge, . Nga tugamba nti tujja kugwa mu mikono gya 
Mukama, so si mu mikono gy’abantu: kubanga bwe kiri nti bwe 
kiri, n'okusaasira kwe bwe kuli. Ekkanisa ya 2:10,15-18 . 


Okutya Mukama kugenda mu maaso g'okufuna obuyinza: naye 
obukaluba n'amalala kwe kufirwa kwabyo. Abasajja abakulu, 
n'abalamuzi, n'amaanyi, baliweebwa ekitiibwa; Naye tewali nomu 
ku bo asinga oyo atya Mukama. Ekkanisa 10:21,24 . 


Era totya, Omwana wange, nti tufuulibwa omwavu: kubanga 
olina obugagga bungi, bw'oba otya Katonda, n'ova mu kibi 
kyonna, n'okola ekyo ekisanyusa mu maaso ge. Tobit 4:21. 


Mutya Mukama yekka, era omuweereze mu mazima n'omutima 

m gwonna: kubanga lowooza ku ngeri ebintu ebinene 
y'akukoledde. 1 Samwiri 12:24 . 

Olwo ne wajja wa amagezi? Era ekifo eky'okutegeera kiri ludda wa? 

Era omuntu n'ayogera nti, laba, okutya Mukama, kwe kugamba 

nti amagezi; Era okuva ku bubi kwe kutegeera. Yobu 28:20,28 . 


Okutya kwa Mukama kuyonjo, kugumiikiriza emirembe gyonna: 
emisango gya Mukama gya mazima era gituukirivu ddala. 
Zabbuli 19:9. 

Ensi yonna etya Mukama: Abatuuze b'ensi bonna bayimiririre 
mu kutya ku ye. Zabbuli 33:8. 


Ayi mutya Mukama, mmwe abatukuvu be: kubanga tewali 
kwagala abo abamutya. Jjangu mmwe abaana, muwulira gyendi: 
Nia Eibarissa okutya Mukama. Kintu ki ky'ayagala obulamu, 
n'ayagala ennaku nnyingi, asobole okulaba obulungi? Kuuma 
olulimi lwo okuva mu bubi, n'emimwa gyo obutayogera guile. 
Musitule okuva mu bubi, era okole ebirungi; Noonya emirembe, 
era ogigoberere. Zabbuli 34:9,11-14 . 


Okutya Mukama y'entandikwa y'amagezi: okutegeera okulungi 
kulina byonna ebikola ebiragiro bye: okutendereza kwe kugumira 
emirembe gyonna. Zabbuli 111:10 . 


Mutya Mukama, mwesige Mukama: Ye buyambi bwabwe 
n'engabo yaabwe. Ajja kuwa omukisa abo abatya Mukama, 
abatono era abakulu. Zabbuli 115:11,13. 

Kati batya nti Mukama mugambe, nti okusaasira kwe kugumira 
emirembe gyonna. Zabbuli 118:4. 


Wadde ng'omwonoonyi akola ebibi emirundi kikumi, era ennaku 
ze zibeere nga ziwanvuye, naye nga ddala nkimanyi nti kijja kuba 
bulungi eri abo abatya Katonda, abatya mu maaso ge: naye tekijja 
kuba kirungi eri ababi, era tajja kuwangaaza nnaku ze, eziri nga 
ekisiikirize; Kubanga tatya mu maaso ga Katonda. 

Omubuulizi 8:12-13 . 


Ka tuwulire enkomerero y'ensonga yonna: mutya Katonda, era 
mukuume ebiragiro bye: kubanga guno gwe mulimu gwonna 
ogw'omuntu. Kubanga Katonda alireeta buli mulimu mu 
musango, ne buli kya kyama, ka kibeere kirungi, oba kibeere kibi. 
Omubuulizi 12:13-14. 


Mukama agulumiziddwa; kubanga abeera waggulu: 

Ajjuza Sayuuni omusango n'obutuukirivu. Era amagezi 
n'okumanya bye binaabanga okutebenkera kw'ebiseera byo, 
n'amaanyi g'obulokozi: okutya kwa Mukama kye ky'obugagga kye. 
Isaaya 33:5-6. 

Muwe ekitiibwa abasajja bonna. Yagala nnyo Obwasseruganda. 
okutya Katonda. Muwe ekitiibwa kabaka. 1 Peetero 2:17. 


ng'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka, mutya Katonda, era owe 
ekitiibwa; Kubanga essaawa y'omusango gwe yajja: n'okusinza 
eyakola eggulu, n'ensi, n'ennyanja, n'ensulo z'amazzi. 
Okubikkulirwa 14:7. 

Okutya Mukama y'entandikwa y'okumanya: naye abasiru 
okunyooma amagezi n'okuyigirizibwa. Engero 1:7. 


Temuba wa magezi mu maaso go: Mutya Mukama, era ositule 
okuva mu bubi. Kijja kuba kya bulamu eri ekibumba kyo, 
n'obusigo eri amagumba go. Engero 3:7-8. 


Okutya kwa Mukama kwe kukyawa obubi: amalala, n'amalala, 
n'engeri embi, n'akamwa akakyafu, nkyawa. Engero 8:13. 


Okutya Mukama y'entandikwa y'amagezi: era okumanya 
kw'Omutukuvu kwe kutegeera. Engero 9:10-11. 


okutya Mukama okumala ennaku: Naye emyaka gy'ababi 
ginaafunzibwa. Engero 10:27. 


Mu ang Sa Mukama kwe kwekkiririzaamu okw'amaanyi: era 
abaana be baliba n'ekifo eky'okuddukiramu. Okutya Mukama 
nsulo ya bulamu, okuva ku mitego gy'okufa. Engero 14:26-27 . 


Ekisinga obulungi kitono olw'okutya Mukama okusinga 
eky'obugagga ekinene n'ebizibu byabyo. Okutya Mukama kwe 
kuyigirizibwa kw'amagezi; era nga Honour tennabaawo 
kwetoowaza. Engero 15:16,33. 


Olw'okusaasira n'amazima obutali butuukirivu bulongoosebwa: 
era olw'okutya Mukama abantu okuva mu bubi. Engero 16:6. 


okutya Mukama atendereza n'obulamu: n'oyo aliba mumativu; 
Tagenda kukyalirwa na bubi. Engero 19:23. 
Olw'obwetoowaze n'okutya Mukama bye by'obugagga, 

era bitiibwa, n'obulamu. Engero 22:4. 


Twonoonyi omutima gwo muleme kwegomba: Naye oli mu kutya 
Mukama olunaku lwonna. Kubanga mazima ddala waliwo 
enkomerero; era okusuubira kwo tekulina kusalibwako. 

Engero 23:17-18. 


Era K mai abalamuzi nti, “Mukwate musale: kubanga 
temusalira muntu musale, wabula ku lwa Mukama, ali naawe mu 
musango. Kale kaakano okutya Mukama kubeere ku mmwe; 
Weegendereze era okikole: kubanga tewali butuukirivu eri 
Mukama Katonda waffe, wadde ekitiibwa ky'abantu, wadde 
okutwala ebirabo. 2 Ebyomumirembe 19:6-7. 


